aia ^e 


| DIO BACH, 


HIRAETH 
MAM AR OL EI MAB 


 YN-MYNED I AMERICA. 





FY eld yn 


UU 
<y 


Magais fachgen bach ac anw yl 
Ar fy mron mewn trafferth niawr, 
Dio, tì yw'r bachgen hwnw 
— Nad wn ble yr wyt yn awr; 
— Maith yw'r amser 6r, y'th welais, 
'Machgen anwyl, wytti'n iach, 
Us na elli ddyfod drosodd, 
Anfon lythyr, Dio bach, 








2 


cm 

















Pan y gwenit yn. fy ngwyneb, 
Pan chwareuaist 'gylehfy nhra'd, 
Codai hiraeth yn fy nghalon | 
Am dy anwyl, anwyl dad; 
Do, dy godais dan fy nwyfron, 
Y mae hiraeth mawr a chlwy', 
Ond mae'th oeraidd ddiofalwch 
Heddyw'n codi hiraeth mwy. 


Gauaf ocr yn fyr diweddaf, 
Anwy& lawer ddygais.i,. 
Peidiais cwyno rhag cwtogi 
Gronyn ar dy lawnder di ; ì 
Nid oes rhaid i wraig y tafarn, Ï 
Nac i'th flys dy hun gael cam, 
Os yw'n annoeth 'spario dimau, 
Ga'd yn anghof gwyn dy fam, 





galed yw fyohamaid bara 
' Ie, caled iawn a phrin”, 
Tra mae "mhlentyn mi obeithia 
Gyda'i faraa'i wenith gwyn ; 
'Tra fuoch di fy mhlentyn anwyl 
Wrth dy, fwrdd heb nych na nam, 
Os nad yw yn ormod gofyn, 
Cofia damaid gwael dy fam. 





Os nad yw yn ormod hyfdra 

Ar afradlon lencyn hael, 
I adgofio pwy a'i magodd, “ 
A bod ganddo fam i'w chael ; 








Ŵ 


3 





î F'allai y goddefi imi, 
Dio bach, heb dybied cam, 
I ryw fenyw aadwaenost, ^^ 
Ddweyd fod genyt tithau fam. 
b Os na elli ddyfod drosodd, 
i Os na elli'm helpi ddim, 


Beiddiaf ofyn un peth iti, 
| F'allai rhoddi hwnw im”; 
' '>._ Careg fedd nid wyf yn ddysgwyl, 
îe ^^ "Gormod im” gan hiraeth iach, 
Dyro ddeigryn wrth fy nghofio, 
| Dim ond deigryn, Dio bach. 





k * 
an 
Gi y 
Y a 
y 
. 
A 
Î &) / 
ŷ 1 
« [1 
í a 
Ja 
| a 
ìi 





4 





YR HEN AMSER, GYNT. 
' Bu'n hoff i mi wrth deithio 'mhell 
Gael groesaw ar fy hynt, 
Mil hoffach yw cael henffych well 
Gan un fu'n gyfaill gynt. 
| ' BYRDWN. i 
Er mŵwyn yr amsor gynt, fy ffryns, 
Yr hen amser gynt, 
Cawn wydraid bach cyn canu'n iach 
Er mwyn yr amser gynt. 
Ermwyn, &c. 


Yn ehwarae buom lawer tro, 
| A'n penau yn y gwynt, 
Â phleser mawr-yw cadŵ co' 
O'r hyfryd amser gynt: 
. Er mwyn, &c. 


'Tra curo calon yn fy mron, 
Er mwyn ein hylon hynt, __. 
Tra caro 'm.gwlad, tra llygad llon, 
Mi gofia'r amser gynt: 
Er mwyn, &6. 

















